hl'ávMðarriz til stuð’nings kirlcju og kristindómi Islendingz, 
gefið ut af hinu ev. Ivt. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


8. ái’ff. 

o 


WINNIPEG, JÚLI 1893. 


Nr. 5. 


N í U N D A Á RS ÞIN G 

hins ev. lút. kirkjufelags íslendinga í Vestrheirni kom saman í 
Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg föstudaginn 23. Júní 1893. 
ÁSi en Jringið væri sett, fór guðsjrjónusta fram, eins og venja er 
til. \ ar fyrst sungmn sálmr, hinn 617. í sálmabókinni („Vér 
komum saman á kirkjufund“); síðan flutti séra Hafsteinn Pétrs- 
son bœn og séra N. Steingrímr þorláksson prédikaði út af Lúk. 
H> 11 28; og að ending var aftr sálmr sunginn, hinn 298.—- 

,\>á setti varaforseti kirkjufélagsins, séra Friðrik J. Bergmann, 
samkomuna samkvæmt þingsetningarformi því, or faiiðhctii- 
verið eftir á undangengnum kirkjuþingum, og skýrði því næst 
frá, að söfnuðir þeir, er nú skulu rfefndir, stœði í kirkjufélaginu: 
Garðar-söfnuðr, þingvalla-s. (við Éyforð), Víkr-s., Fjalla-s. 
Grafton-s., Hallson-s., Vídalíns-s., Pembina-s., Brandon-s., Frels- 
is-s., F nkirkju-s., þingvallanylcndu-s., Lúters-s., Winnipeg-s., 
Selkirk-s., Víðines-s., Brreðra-s., Fljótshlíðar-s., Árnes-s., St.Páls-s., 
ilarshall-s., Spanish Fork-s. (í Utah). Af hinuin 4 prestum 
kirkjufélagsins voru þessir þrír komnir á þing: séra Friðrik J. 
Bergmann, séra N. Steingrímr þorláksson og séra Hafsteinn 
Pétrsson; hinn fjórði, séra Jón Bjarnason, forseti kirkjufélagsins, 
var fjarstaddr sökuin sjúkdóms. þá var og féhirðir félagsins, 
Árni Friðriksson, viðstaddr og ennfremr guðfrœðis-kandídat- 
arnir, Björn B. Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. — þeir Magnús 
Pálsson, Skapti Arason og þorlákr G. Jónsson voru kvaddir í 
nefnd til að rannsaka kjörbréf eriudsreka. 






— 66 — 


2. f'undr, sama dag kl. 3 e. m. 

Kjörbréfanefndin kom með skýrslu sína, og áttu sæti a 
þinginu þeir erindsrekar frá söfnuðunum, er nú skal greina: 

Magnús Pálsson, Yilhelm H. Pálsson, Páll S. Bardal og Jón 
Á. Blöndal frá Winnipeg-söfnuði; Jónas Bergmann frá Selkirk-s.; 
Friðjón Friðriksson, Kristján Jónsson og Jón Jijörnsson frá 
Frelsis-s.; Skapti Arason og Björn Jónsson frá Fríkirkju-s.; þor- 
valdr þórarinsson frá Brreðra-s.; Sveinn þorvaldsson frá Ár- 
nes-s.; Gunnlaugr E. Gunnlaugsson fra Brandon-s.; Magnús 
Magnússon, Sigfús Bergmann og Jón Jónsson (eða Sigurðr Sig- 
urðsson) frá Garðar-s.; þoriákr G. Jónsson, Sveinn Sölvason og 
Halldór Fr. Reykjalín frá Víkr-s.; Ásvaldr Sigurðsson frá þing- 
valla-s.; Ólafr Einarsson frá Fjalla-s.; Jónas Kr. Jónasson og 
Jón Sigfússon frá Vídalíns-s.; Jónas A. Sigurðsson frá Pembina- 
s.; Bjarni Jónsson frá St. Páls-s. —Af þessum erindsrekum vant- 
aði þessa þrjá, er þingið var sett: Sigurð Sigurðsson (í stað J.J.), 
Jón Sigfússon og Svein þorvaldsson. — Frá Marshall s. og Víði- 
nes-s. voru framlagðar afsakanir fyrir að hafa eigi scnt neinn 
erindsreka til þingsins. 

Allir kirkjuþingsmennirnir rituðu undir þessa játning : 

Vér undirskrifaðir prestar og kirkjuþingsmenn endrtökuin 
hér með liina lútersku trúarjátning safnaða vorra, er vér sem 
meðlimir hinnar iútersku kirkju áðr liöfum gjört, og skuld- 
bindum oss hatiðlega til að starfa ú þessu kirk juþingi og heima 
í söfnuðum vorum að þeim málum, sem hér verða samþykkt, 
samkvæmt grundvallarlögum kirkjufélags vors og tilgangi 
þcirra. 

ÁRSSKTESLA FORSXT. I, 

samin af forseta sjálfura séra J. 13j., og af honum fjarveranda send 
þinginu, var því næst upplesin: 

Það lítr líkt út í kirkjufélagi voru nú og á ársþingi þess 
í fyrra. 

Söfnuðir þeir, sem í því stóðu þá, voru 22. Tala safnaðanna 
nú er hin sama. — Óðar en fréttist um ályktan þá, er tekin var á 
síðasta kirkjuþingi út af fyrirspurn smásafnaðarins í Victoria við- 
víkjandi skilningi á trúarjátning kirkjunnar, flýtti nefndr söfnuðr 
sér út úr kirkjufélaginu. Fækkaði þannig rétt eftir ársþing- 
ið í fyrra í kirkjufélaginu um einn söfnuð að nafninu til. En úr 
þessari fækkan biettist aftr við það, að Árnessöfnuðr í Nýja 
íslandi, sem fallið hafði í dá við fráfall séra Magnúsar Skaftasen 



-67— 


frá lúterskri trú og úrgöngu hans úr kirkjufélaginu, var á r\ý 
reistr við og gekk svo rétt eftir síðast liðin áramót í kirkjufé- 
lagið. Þótt söfnuðr sá sð ekki margmennr, er kann f>ó stærri 
en hinn úrgengni söfnuðr í Victoria; en einkum tel eg þó 
kirkjufélaginu ávinning í þessum safnaða-skiftum fjrir þá sök, 
að liinn afar-fámenni úrgengni söfnuðr var svo langt burtu frá 
öllum öðrum söfnuðum félags vors, að til hans varð eigi náð 
með nokkurri prestþjónustu, þar sem aftr á móti liinn söfn- 
uðrinn, er inn hefir gengið á ný í kirkjufélagið, liggr í miðj- 
unni á víðlendu héraði, sem nú meir og meir aftr er að 
verða kirkju vorri andlega tilheyrandi, eftir að fólki er orðið 
Ijóst, hve djúpt hinn fyrverandi ]>restr þess byggðarlags, séra 
Magnús Skaftasen, hefir fallið frá kristinni trú. 

Söfnuðr sá, sem myndazt hefir í Spanish Fork, Utah, út af 
trúarboði Runólfs Runólfssonar, verðr nú að eins óbeinlínis tal- 
inn heyrandi kirkjufélagi voru til, síðan hann samkvæmt meðmæl- 
um vorum komst í samband við General Council, sem er sú af 
aðaldeilduin lútersku kirkjunnar í þessu landi, er vjer liöfum 
liaft mest afskipti af og helzt notið liðsinnis hjá í hinni kirkjulegu 
baráttu vorri. Um fjárstyrk þann, er veittr var a£ því lúterska 
kirkjufélagi þessu íslenzk-lúterska trúboði í landi Mormona-vill- 
unnar, er getið í ársskýrslu forseta frá síðasta kirkjuþingi. Kirkju 
lét svo kirkjufélag það reisa í Spanish Fork fyrir trúboð þetta, 
sem var vígð 31. okt. síðast liðiö haust, og var lir. Runólfr við 
sama tœkifœri að afloknu fyrirskipuðu guðfrœðisprófi reglulega 
prestvígðr. 

Allt fram að þessu ársþingi kirkjufélags vors hefir fæð 
prestanna í félaginu verið söm og áðr. Trúboðinn íslenzki í 
Utah, sem þegar var nefndr, telst eigi framar nema óbeinlínis (eins 
og söfnuðr hans) til kirkjufélags vors; og hinir eiginlegu prestar í 
kirkjufélaginu eru þannig sein stendr, eins og í fyrra, að eins 
fjórir. En eins og yðr, sem mœtt hafið hér á þessu kirkjuþingi, 
er kunnugt, má heita að eg, einn af þessum fjórum prestum, 
sem befi þann heiðr að leggja þessa forseta ársskýrslu fram, 
hafi verið úr sögunni allt þetta liðna ár. Sökum sjúkdóms þcss, 
sem yfir mig var fallinn nærri því hálfu ári fyrir síðasta kirkju- 
þing og drottni ekki enn hefir þóknazt að láta neinn enda verða 
á, liefi jcg verið kirkjufélaginu því nær til einskis gagns. Svo 
að heita má, að í kirkjufélaginu hafi allt þetta liðna ár að eins 
verið þrír starfandi prestar. Einn þeirra, séra Hafsteinn Pétrs- 
son, prestr safnaðanna í Argyle-byggð innan Manitoba-fylkis, 
hefir með leyfi safnaða sinna eftir mætti unnið í minn stað að 
preststörfum í mínum söfnuði í Winnipeg. En að því er snertir 
starf það, er mér hefir verið falið á liendr sem forseta félagsins, 
hefir það, eins og að sjálfsögðu, að mestu leyti hvílt á varaforseta, 
séra Friðrik J. Bergmann. Dað liggr þannig 1 augum uppi, 
að þar sein verkamenuirnir hafa verið svona sorglega fáir, þá 



- 68 - 


muni lítið liafa verið unnt að vinna að útbreiðslu trúarboð- 
skapar vors meðal fólks þess, er stendr utan safnaðanna. Sam- 
kvæmt fyrirmælum síðasta kirkjupings gjörði pó einn af þessum fáu 
prestum, séra Ilafsteinn Pétrsson, í fyrra sumar trúarbcðsferð til 
liinna prestlausu safnaða í Pincrvallanylendu og I.ötrberfrsnylendu 
vestr frá takmörkum Manitobafylkis, o<r seinna á árinu (í septem- 
bermánuði) sami prestr samskonar ferð til hins víðlenda o<r f jöi- 
menna byírgðarlags við Winnipegvatn, Nýja íslands, sem einnig 
hefir verið prestlaust—eða verra en það— síðan séra Magnús 
kastaði sjer í arma vantrúarinnar. 1 ) 

Af þeim íslenzku byggðarlögum, sem nú eru alveg prestþjón- 
ustulaus, virðist mér Nýja Island vera það, sem kirkjufélagið 
þarf að reyna að liðsinna í þessu tilliti á undan öllum öðrum, 
með fram sökum þess, hve fjölmennt það er, en líka meðfram 
fyrir þá sök, live stórkostlega mikið almenningr þar hefir liðið 
í andlegu tilliti við antikristindóms-uppátœki hins fráhorfna prests, 
sem áðr hafði þar kenriimennsku og sálusorg á hendi í nafni hinn- 
ar lútorsku kirkju vorrar. 

Par sem verkamennirnir vor á meðal liafa verið svo hörmu- 
lega fáir, en uppskeran hinsvegar svo ákaflega mikil, þá ldýtr 
það að vera mikio gleðiefni fyrir alla vini kirkjunnar, að vita tvo 
unga landa vora, nýútskrifaða með bezta orðstýr frá sínu guð- 
frœðisnámi við lúterskan prestaskóla í Chicago, þá Jónas A. 
Sigurðsson og Björn B. .Jónsson, komna til kirkjuþings þessa með 
þeiin ásetningi að taka hið bráðasta að sér prestskap í nafni kirkj- 
ufélao’sins. iiinn fyrnefndi hefir þegar fengið köllun frá Vída- 
iíns- og Pembina-söfnuðum í norðrliluta Islendingabyggðarinnarí 
Norðr-Dakota, og upp á þá köllun er ákveðið, að hann verði 
prestvígðr, meðan á kirkjuþingi þessu stendr. Og að því er hinn 
síðara kandídat snertir, þá er það tillaga mín, svo framarlega sem 
liann ekki enn (eins og eg ekki veit til) hefir þegið köllun frá cin- 
liverjum hinna prestlausu safnaða, að þetta kirkjuþing gefi út köll- 
un til hans sem trúarboða í bráðina fyrir kirkjufélagið í heiid 
sinni á þeim plázum, þar sem mest er þörf á slíku starfi. Og taki 
liann þeirri köllun, eins og eg tel nærri þvi víst, aö hann muni 
gjöra, þá myndi liann einnig taka prestvígslu á kirkjuþingi þessu. 

Eins og ekki cr furða, heíir fólk í ýmsum söfnuðum kirkjufé- 
Jagsins í liðinni tíð út af prestaskortiuum hér horft vonaraugum 
lieim ,til móðurkirkjunnar á íslandi, gangandaút frá því, nærri því 
sein sjálfsögðu, að einhverjir guðfrœðingar þar myndi íinna hjá 

J) Eins og samþykkt var á sifSasta kirkjufii r 'gi, var síðast li'ðiö sumar nokkuö 
licett lir skortinum á prestlegri starfsemi i kirkjufélaginu, með því að hinir tveir þá 
veramii guðfrœöis-nemendr voru fengnir til að prédisa um liríð í þeim söfnuðum, er 
íhelzt þurftu á aukinni p.restsþjómistu að halda. Björn B. Jónsson prédikaði þannig 
lœói í Wínnipeg og Argyle-byggð, meðan séra Hafsteinn I’étursson var í símim trú- 
arboðsferí'um; |ónas A. Sigurðsson aftr á móti í þeitn af Dakota söfnuðunum, er séra 
Eriðrik J. Bergmann gat sizt hjalpað upp á i prestþjónustulegu tilliti. Var þeim 
iiáðutn áð hér um bil hálfu leyti launað það verk úr kirkjufélagssjóði. 



—G9 


sér köllun til að koma hingað yfir um og hjálpa löndum peirra 
og trúarbrœðrum út úr prestleysis-vandræðunuin. Sumir hafa jafnvel 
beðið biskupinn á íslandi um að miskunna sig yfir J»á í prestleys- 
inu hér með f»ví að senda peim prestsefni. Ekkert af pessu hefir 
mönnum veitzt. Og sýnist lítil ástœða að syrgja út af pví. Ymsir 
guðfrœðingar parheima hafa annars nú pessi síðustu fir hálfvegis 
verið að bjóða sig fram til prestskapar í kirkjufólagi voru, en 
æfmlega hætt við, pegar á hefir átt að herða. Yíir höfuð naun 
ráðlegast að sœkjast sem minnst og mcð sein mestri gætni eptir 
prestum eða prestsefnum handan yfir haf, með pví að pá einstöku 
presta eða guðfrœðinga á Islandi, sem hér myi.di vera til virki- 
legrar uppbyggingar, eigum vjer vitanlega yfir liöfuð alls eigi kost 
að fá. Kirkjufélag vort ætti hóðan af meir og meir að geta 
komizt af með pá menn til allrar sinnar guðspjónustu, sem upp 
eru vaxnir með söfnuðum vorum og fengið hafa hérlenda guð- 
frœðismenntun. 

Fyrir ut»m kirkju safnaðarins á Gardar, sem vígð var, meðan 
kirkjupingið í fyrra stóð yfir, hefir að eins ein kirkja, pað er að 
segja kirkja Brandon-safnaðar í Manitoba, verið vígð á árinu, I 
sjúkdómsforföllum mínum annaðist sóra Hafsteinn Pótrsson pá 
kirkjuvígslu á trínitatis hinn 28. dag maímánaðar í vor. -— En 
svo er ætlazt til, að kirkja Selkirksafnaðar verði vígð, meðan stendr 
á pessu kirkjupingi. Fyrir brögð peirra manna, sem upphlaup- 
ið gjörðu í Selkirk-söfnuði í fyrra, lá við, að söfnuðrinn missti al- 
veg kirkjueign sina, en nú á síðastliðnu vori heppnaðist söfnuðin- 
um að ná aptur eign sinni úr höndum mótstöðumannanna og 
tryggja sér hana lagalega. 

1 fyrra eyðilagðist í ofveðri kirkja safnaðarins í Marshall, Minn., 
í prestakalli séra Steingríms Þorlákssonar. En síðara hluta ársins, 
sem leið, var hún endrreist, vandaðri og snotrari en áðr. — 
Þingvallasöfnuðr í Norðr-Dakota kom sjer einnig upp nýrri 
kirkju á Eyford, sem pykir mjög myndarleg, en er enn eigi 
f ullg jör. 

Hið litla málgagn kirkjufélagsins ,.Sameiningin“ hefir á 
árinu verið á gangi, eins og áðr. Allt til ársloka annaðist séra 
Friðrik J. Bergtnann ritstjórn pess í minn stað, og eins núna upp 
á síðkastið, eptir að eg á ný varð algjörlega óverkfær. Ilann á 
pakkir skilið fyrir l»æði pað og annað verk, sem liann liefir af 
iuér tekið í inínum vesaldóm. Hvernig fjárhagr „Sameiningar- 
innar“ stendr, sóst á reikningi peim, sem útgáfunefndin væntan- 
letra lecrrrr fram fvrir kirkjubinofið. 

Aðalmál kirkjufélagsins hefir á árspingunum að undanförnu 
verið skólamálið, og e<^ vonast til, að svo verði enn á pessu pingi. 
Idafi fjársamskotin í skólasjóð frá hinurn ymsu söfnuðum kirkjufé- 
lagsins árið petta, sem liðið er, verið óalmenn og of lítil, eins og 
eg er hræddr um, pá verða prestar og erindsrekar safnaðanna, sem 
á kirkjupingi pessu sitja, að gjöra allt, sem í peirra valdi stendr 



-70- 


til þess að úr því verði bráðleg’a bœtt íi komanda ,4ri. Ojj leyfi eg 
mér í p>ví sambandi að vara við Jieim óheppileíra sið, sem tíðka/.t 
lieíir að undanförnu í söfnuðum kirkjufélagsins, að dragra árlega 
að leita samskota til skólasjóðs og' annara kirkjufélagsstarfa 
J>angað til iétt á undan kirkjupingi, í stað pess að nota til pess 
liaustið eða Jiann tíma ársins, Jiegar almenningr liefir lielzt fjár- 
ráð. ■— E>að Jrarf að halda áhuganuin fyrir skólamálinu sílifandi í 
söfnuðunum. Almenningr verðr að venja sigá að styðja skóla- 
sjóðinn einnig pá, pegar miðr lætur í ári. J^áist menn til að 
leggja fé til kirkjulegra J^arfa að eins Jrá, Jsegar svo og svo mik- 
ið er afgangs, eftir að séð hefir verið fvrir öllum hinum veraldlegu 
Jrörfum, Jrá synir Jiað, að f>að sama fólk leitar ekki guðs ríkis 
fyrst af öllu, eins og frelsarinn byður, lieldr seinast af öllu. —• 
£>essi sannindi vildi eg að [retta kirkjuping vildi gera svo vel að 
bryna fyrir sér í sambandi við skólamálið. 

Eg liefi fengið tilkynning frá hr. Sigtrygg Jónassyni,sem, eins 
og yðr er kunnugt, er sem stendr lieima á íslandi, að vér eig- 
um kost á að fá hið merkilega bókasafn séra Eggerts sál. Briem, 
til kaups, flutt alla leið vestr til Winnipeg, fyrir $300,00 eða jafn- 
vel f>ar fyrir innan, svo framarlega sem vér getum sent andvirðið 
npp til íslands, áðr en hann fer af landi burt seint í næsta mánuði. 
Eg hefi skrá yfir bókasafn petta í höndum, sem eg hefi vandlega 
rannsakað, og getið J>ér fengið tœkifœri til að kynna yðr bóka- 
skrá þessa, meðan á kirkjupinginu stendr. Eg álít allt að 
J> ví óhœfu, ef kirkjupingið sæi engin ráð til að kaujia safn Jietta, 
sem er auðugra af íslenzkum bókum, blöðum og tímaritum frá 
öllum tímum heldr en nokkurt prívat-bókasafn á íslandi. Og 
Jiað er auðvitað langtum meira virði en [>að verð, sem oss 
er boðið J>að fyrir. Eg legg J>að pví hiklaust til, að kirkjupingið 
sinni Jiessu boði, en læt Jiað að öllu sjálfrátt um pað, hver ráð Jiað 
liefir til p>ess að útvega ]>að fé, sem Jiarf til Jiessara bókakaujia. 
— En taka skal eg að ending fram, að pað eru engin líkindi til, 
ef Jiessu tœkifœri verðr sleppt, að unnt verði síðar að útvega 
liinum tilvonandi skóla kirkjufélagsins annað eins safn af íslenzk- 
um ritum. 

Mig hefir langað til og langar enn til, meðan eg ligg í mínum 
lainasessi, hver endir sem Jiar á kann að verða, að geta pó að ein- 
hverju leyti verið almenningi til andlegrar uppbyggingar. í ]>ví 
skyni liefir mér koinið til hugar, að láta gefa út á prent safn af 
préuikunum ejitir sjálfan mig, sem samdar eru með sérstöku til- 
liti til J>eirra árása, sem boðskapr vorrar kristnu trúar á pessuin 
síðustu tímum liggr undir frá erindsrekum vantrúarinnar. Vill 
kirkjuping [>etta gjöra nokkuð til pess, að injer verði unnt að koma 
pessu prédikana safni út? Vilja hinir liáttvirtu kirkjupingsmenn 
takast á hendr að safna fyrir inig áskrifendum að slíku safni, setn, 
ef af útkomu Jress yrði, myndi prentað í R.vík og selt með svipuðu 
verði og aðrar ísl. prédikunar-bækur? Ur mörgum áttum og 



-71— 


fyrir iöngu Leíi eg fengið áskoranir um að koma prédikana safni 
eftir mig út á prent. En sökum féleysis sé eg engin ráð til pess, 
nema eg gegnuin kirkjufélagið eða á annan hátt fái til pess 
stuðning. 

Háttvirtu kæru trúarbrœ.ður! pað liefði verið mér gleði, að 
mega sitja með yður á pessu kirkjupingi. En eg verð að láta 
mér nœgja að vera yðr nálægr í anda pennan tíma og biðja 
iiinn almáttuga drottin kristninnar að senda yðr sinn anda og 
blessa hið pýðingarmikla, sameigirilega starf yðar. 

Og svo vil eg segja yðr jaetta að ending: E>egar eg í 
sjúkdómi mínum hefi kennt mest til míns eigin veikleika, pá liefi 
eg bezt vitað, hvers virði er evangelíum kristindómsins. Guð 
gefi, að pér á pessu árspingi kirkju vorrar hver um sig hafið við- 
líka meðvitund um pað, hvers virði kristindóinrinn er. E>á mun 
pað koma fram, að eins og sjúklingaruir vilja gefa alit sem peir 
eiga fyrir heilsuna, eins sé liver einstakr yðar fús til pess að 
leggja meira en lítið í scjlurnar til pess, að sú stofnan lifi hjá oss 
og blómgist, sem á að viðhalda í mannfélaginu pví almættisorði 
Iiins eilífa kærleika, sem gefr líf í dauðanum. 

Park River, N. D. 21. Júní 1893. 

Jón Bjarnason. 

Olafi þorsteinssyni frá Pembina, N. Dak., sem var viðstuddr, 
var veitt málfrelsi á þinginu. 

Kosning embœttismanva 

fór næst fram. Forseti var kosinn séra Jón Bjarnason, skrifari 
séra Hafsteinn Péirsson, féhirðir Arni Friðriksson. Varaforseti 
séra Friðrik J. Bergmann, varaskrifari kand. Björn B. Jónsson, 
varaféhirðir Skapti Arason. — Séra Jóni Bjarnasyni var sent 
hraðskeyti frá þinginu um kosning hans ásamt blessunarósk. 

þá voru fundarreglur lesnar upp. 

í nefnd til að íhuga ársskýrslu forseta voru kosnir: séra 
N. Stgr. þorláksson, séra Hafst. Pétrsson og Björn Jónsson. 
Sömu nefnd falið að raða málum niðr á dagskrá. 

Nefnd var sett í málinu um prestaskort, og í hana kvaddir 
þcssir 7: séra Haf'steinn Pétrsson, séra Stgr. þorláksson, Sk. 
Arason, Fr. Friðriksson, Vilh. Ii. Pálsson, þorv. þórarins-on, 
Jónas Bergmann. 

3. fundr, laugard. 24. Júní, kl. 9 f. m. 

Erindsreki frá þingvallanýlendu-s., sem ekki var áðr, Tóm- 
as Pálsson, nú viðstaddr. 

Nefndin út af ársskýrslu forseta m. m. kom með álit sitt 
þannig: 



72— 


Vér, sem kosnir vornm í nefnd til f>ess að íhuga 'irsskyrslu for- 
seta o<r raða málum á dagskrá, leyfnm oss að koma frarn með f>að 
álit vort: 

KirkjuJainjrið vottar liinum liáttvirta forseta kirkjufólajrsins 
innilegt Jrakkiæti fyrir J>á rniklu alúð og brennandi áhuga,sem hann 
ætíð hefir sýnt ocr sýnir málefnum þess jafnvel mitt í sínum lang- 
vinna og punpbæra sjúknaði. Ennfreinr vottar kirkjujrinpjið vara- 
forseta kirkjuíélagsins pakklæti sitt fyrir alla hans miklu o <r ágætu 
starfsemi í Jrjónustu p>ess. 

t>essi mál ráðum vér Jringinu til að taka til meðferðar: 

1. Prestleysi safnaðanna. 

2. Um útgáfu á j>rédikunum séra J. Bjarnasonar. 

8. Um kaup á bókasafni séra E. Ó. Briem. 

4. Um lösreilding' kirkiufélag-sins. 

5. Skólamálið. 

6. Sameiningin. 

7. Um borgun á ferðakostnaði kirkjupingsmanna. 

8. Sunnudagaskólamálið. 

9. Um kaup á nauðsynlegum guðsorðabókum. 

10. Samskotamál. 

Samjjykkt var, að bindindismálinu skyldi bœtt við sem 7. 
máli á dagskránni. 

Alit nefndarinnar út af prestaslcortsmálinu var nrest lagt 
fram til umrreðu þannig hljóðanda: 

Nefnd sú, sem J>ér í gær settuð til J>ess að> íliuga prestsleysis- 
málið, leyfir sér að koma fram með eftirfylgjanda álit: 

Innan safnaða kirkjufélagsins er einna mest Jiörf á aukinni 
prestpjónustu á pessum stöðum: í Nyja íslandi og Selkirk, Bing- 
valla- og Lögbergs-nýlendum, Argy 1 e-ný 1 endu og Brandon og á 
ýmsum stöðum í Norðr-Dakota. Allmargir J>essara safnaða hafa 
beiniínis beðið kirkjuping Jretta að lilutast til um J>að, að peir sem 
fyrst gæti fengið j>restlega [>jónustu frá kirkjufélaginu. Ennfremr 
væri nauðsynlegt, að kirkjufélagið ynni að myndun safnaða 
meðal íslendinga á Jreim stöðum, par sem engir söfnuðir hafa enn 
myndazt. 

Nýlega hafa kirkjufólaginu bœtzt tveir nýútskrifaðir guðfrœð- 
ingar, kand. B. B. Jónsson og kand. .Jónas A. Sigurðsson. Eins og 
bent var á í ársskýrslu forseta, J>á hefir liinn síðar nefndi fengið 
köllun frá 2 söfnuðum í Norðr-Dakota og verðr vígðr til Jjeirra 
safnaða á kirkjupingi pessu. Og J>að er álit nefndarinnar, að með 
J>essu sé að miklu leyti bœtt úr prestsleysinu í Norðr-Dakota, pví 
liún telr sjálfsagt, að liann innan skamms fái köllun frá fleiri söfn- 
uðum J>ar. 

Til pess að bœtaúr prestleysi safnaðanna annars staðar í kirkju- 
félaginu álítr nefndin nauðsynlegt, að [>að kalli sér pegar í stað 
nrissíónsprest, sem undir umsjón kirkjufélagsins ferðist utn meðal 



— 1 73— 


hinna prestlausu safnaða þess starfi að myndun nfrra safnaða, 
par sem pví verðr við komið. Nefndin ræðr pví tii, að kirkjufé- 
lagið kalli kand. Björn B. Jónsson tii pess starfa um óákveðinn 
tima og sendi honum köllunarbréf í dag, svo hann geti tekið prest- 
víjrslu á morgun, ef hann tekr íi móti kölluninni Nefndin lepfírr 
til, að honutn skuli boðnir 50 dollarar í laun nm mánuðinn auk 
fcrðakostnaðar. 

Samþykkt án breytinga í einu hijóði, og sem sjálfsögð við- 
bót við nefndarálitið einnig tillaga uin, að ritað væri köllunar- 
bréf frá embættismönnum kirkjuféhigsins til kandídats Björns 
B. Jónssonar. 

Erindsreki Arnessafnaðar, Sveinn þorvaldsson, sem áðr var 
ókominn til þings, var viðstaddr á þessutn fundi. 

4. fundr, sama dag, kl. 3 e. m. 

Skýrt frá af varaforseta, að Birni B. Jónssyni væri þegar 
scnt köllunarbréf í nafni kirkjufélagsins, og að hann heföi tekið 
þeirri köllun. 

Utgáfa prédikanasafns eftir séra Jón Bjarnason. 

það mál var næst rœtt, og að lokum því viðvíkjandi í einu 
hljóði samþykkt þessi tillaga: 

Vér, sem sitjum hér á 9. ársþingi hins ev. lút. kirkjufélags 
ísl. í Vesturheimi, látum í Ijósi án.egju vora yfir pví, að forseta 
kirkjufélagsins liefir hugkvæinzt að láta prenta prédikanir sínar. 
Fyrirtœki petta viljum vér styðja eins vel, og oss er unnt. Viljum 
\ér pví skora á séra Jón Bjarnason að gefa út boðsbréf til áskrifta 
hið bráðasta, að honum er unnt, ogsenda öllum erindsrekum kirkju- 
pings pessa, og skuldbindum vér oss pá til, að safna sem ílestum 
áskrifendum hver í sínu byggðarlagi. 

Kaup á bólcasafni séra Eggerts heitins Briem. 

Eftir all-miklar umrœður um þetta mál var því vísað til 5 
manna nefndar, sem í voru þeir, er nú skal gi'eina : Vilhelm H. 
Pálsson, Friðjón Friðriksson, Árni Friðriksson, Sigfús Bergmann 
og séra Friði'ik J. Bergmann. 

Löggilding kirkjufélagsins■ Vilhelm H. Pálsson skýrði frá, 
að upplýsing um það m tl frá lögfne.ðingum, sem leitað hefði ver- 
ið til, væri væntanletr á mánudag næst komanda. Málinu var 
því frestað til óákveðins tíma. 

Eins var skólamálinu frestað til mánudags og málinu við- 
víkjandi tímariti kirkjufélagsins „ Sameinivgunni “ til þriðjud. 

Bindindismálið'. Eptir að um það hafði verið rœtt um 
hríð, var eptirfylgjandi yfirlýsing samþykkt: 



—74— 


Kirkjuþingið skorar á alla p>íi, sem kafa á kendi kristindóms- 
uppfrœðslu barna í sðfnuðum kirkjufélaírsins, að innrœta œskuiyðn- 
um bindindi og andlegt og líkatnlegt skaðvæni drykkjuskaparins. 
Ennfrernr ðskar kirkjupingið, að „Sam.“ hafi meðferðis við og við 
ritgjörðir til hjálpar baráttunni gegn vínsölu og víndrykkju í pessu 
landi. 

5. fundr, mánud. 20. Júní, kl. 9 f. m. 

Féhiröir lagði fram reikning j'fir tekjur og útgjöld kirkju- 
félagsins fyrir kið liöna ár, yfirskoðaðan af ]jar til kjörnum 
mönnurn, og var hann staðfestr af kirkjuþinginu. Voru nú í 
sjóði $128.97. — Tekjur höfðu vcrið á árinu $82.95, en út- 
gjöld $123.70. 

])ví næst kom nefndin í málinu um lcaup á bóhasofni séra 
Eggerts keitins Briei-i með álit sitt. En þar sem nefndarálitið 
benti á engin ákveðin ráð til að kaupa safnið, en lét þö iiins- 
vegar í ljósi, að það myndi vera mjög eigulegt og verð það, er 
þaS var boðið fyrir til kaups, sanngjarnt, varð J)að að samþykkt 
eftir nokkrar umrœður, að sett skyldi enn nefnd í málinu, með 
3 mönnum í, er skyldi leita fjársamskota meðal kirkjuþings- 
manna til að kaupa bókasafnið fyrir. En hœfilegt þiitti nú að 
bjóða $200.00 fyrir safnið, sem, ef af kaupunum yrði, skyldi 
gefið hinum fyrirhugaða skóla kirkjufélagsins. í nefnd þessa 
voru kvaddir þeir Friðjón Friðriksson, Vilhelm H. Pálsson og 
Ásvaldr Sigurðsson. 

þessum þrem málum var nú bœtt við á dagskrá: 
barnablaðsmál , mál um aff lána kirhjur og mtil %tm minnis- 
varffa yfir séra Pál heitivn Þorláksson. 

Borc/an ferffakostnaffar JdrJtjuþingsmanna. 
það mál lá yfir frá síðasta kirkjuþingi, og var þá erinds- 
rekum safnaðanna falið á hendr að sjá um, að það væri rœtt í 
söfnuðunum og fengi.kirkju]>ing svo að heyra álit þeirra. Sam- 
j'ykkt því nú, að 3 manna nefnd væri sett til að safna sltkum 
skýrsluin frá erindsrekunum. Nefndarmenn uröu: Jón Á. 
Blöndal, séi-a Jórtas A. Sigurðsson og séra Björn B. Jónsson. 

Lögg ild ing JcirJjufélagsins. 

Álit lögfrœðinga um };að mál var nú framlagt, og málinu 
síðan vísað til 5 manna nefndar. — Nefndarmenn urðu: Páll S. 
Bardal, Ásvaldr Sigurðsson, Kristján Jónsson, Vilhelm H, Páls- 
son og Magnús Pálsson. 



—75— 


6. funrlr, sama dag, kl. 3 e. rn. 

Kveðja til þingsins frá séra Jóni Bjarnasyni upplesin af 
séra Steingrími þorlákssyni, svar upp á hraðskeytiö um kosn- 
ing hans. 

Sunnudagsslcólinn og barnablaS. 

Um ]rað mál hvorttveggja var nokkuð rœtt, en í hvorugu 
málinu var nokkur sérstök ályktan tekin. Báðurn frestað til 
óákveðins tíma. 

Kaup nauðsynlegra guð'sorcfabólca. 

Kom fram viö umroeðr um þetta mál, að skortr liefði í iið- 
inni tíð verið á slíkum bókum. Vilhelm H. Pálsson, sem heíir 
bókasölu á hendi, bauðst til að hafa ávallt fyrst um sinn nóg af 
sálmabókum, biblíusögum, stafrofskverum og „spurningarkver- 
um“. þetta tilboð var með þökkum þegið af kirkjuþinginu. 

SJcólamálið'. 

Álit liinnar standandi nefndar í því nráli ásamt skýrslu 
hennar um skólasjóðinn lesið upp og lagt fyrir þingið þannig 
hljóðanda: 

Vér, sem á síðasta kirkjupingi vorum kosnir til þess, að hafa 
umsjón á skólasjóði kirkjufélagsins og leita samskota fyrir liann á 
pessu ári, leyfum oss að lysa yfir því, að oss hefir, að pví er snertir 
samskotin, orðið minna ágengt, en vér œsktum. Olli pví fyrst og 
fremst peningaskortr sá, snm almennt hefir átt sér stað í landinu og 
að öðru leyti annríki peirra manna, sem mest hefði gengizt fyrir 
samskotum pessum, ef tíminn hefði leyft þeim pað. 

Hér með látuin vér fylgja skfrslu um skólasjóðinn og synir 
hún, að samskotin hafa verið hörmulega lítil. 

Oss er ekki Ijóst, liver árangr liefir orðið af áskorun þeirri um 
styrk til skólans, er nokkrir helztu forvígismenn kirkjunnar á ís- 
landi góðfúslega sendu út um landið, en pað lítr svo út, að undir- 
tektir pess máls hafi verið daufar. 

Dó að skólamáli voru þanuig hafi lítið þokað áfrarn síðan á 
seinasta kirkjuþingi, þá megum vér engan veginn láta hugfallast, 
heldr verðum vér með auknu kappi og áhuga að vinna að pví. 

Framtíð kirkjufélagsins byggist á pví, að pað komi á fót góð- 
um skóla. Látum oss alla hafa pað hugfast, að skólinn parf í síð- 
ustu lög að vsrða byggðr urn næstu aldamót. 

t>að er lífsnauðsynlegt fyrir skólamálið, að nú petta næsta ár 
vinnist pað upp, sem vanrækt hefir verið á liðnu ári. Upphæð sú, 
er safna verðr í söfnuðum kirkjufélagsins þetta næsta ár, er pví 
tvöföld við hið vanalega. Vér eigum hátt á fimmtánda hundrað 
dollara í sjóði. I>á upphæð ættum vér nú að einsetja oss að tvö- 



—76— 


falda þetta næsta íir. Ed vér g-jörum fietta f>ví að eins, aðgencrið 
sé að f>ví verki eins einbeittlega o<r framast má verða. 

E'yrir samskotum í skólasjóð verðr að gan£rast í söfnuðunum 
nú f>egar í haust á f>eim tíma, f>egar peningaástœður manna eru 
beztar. 

Allir erindsrekar safnaðanna, sem á kirkjupingi pessu sitja, 
verða nú að taka að sór skólamálið með brennandi áhuga og gjöra 
allt, sem í J>eirra valdi stendr til að hrinda pví áfram, bæði með 
pví að mæla með málinu við hvert tœkifœri og fá menn til að 
leggja ríílega fram til J>ess. íleiðr vor allra og velferð pess mál- 
efnis, sem vér erum að starfa fy r.r, er í veði, ef vér ekki sýnum 
mikla og góða rögg af oss í máli pessu fyrir næsta kirkjnþing. 

Látum pví alla f>á, sem sitja á kirkjupingi pessu, taka höndum 
saman um skólamálið í drottins nafni og heitstrengja pað hver í 
sínu lagi að gjöra pað, sem honum er unnt. 

Skýrsla um skólasjóð kirkjufólagsins á árspingi 2fi. Júní 1893. 


í sjóði hinn 1. Júlí 1892.$1246.42 

Vextir af sjóðnum á árinu. 101.07 

Gefið til skólans á árinu. 115.50 


Samtuls í skólasjóði $1462.92 

Við höfum yfirsn.oðað skólasjóðsreikningana fyrir síðast liðið 
f lárhagsár og vottum, að peir eru rótt og ágætlega fœrðir, og að 
ofanskrifuð skjfrsla er samhljóða peiin reikningum. 

V. H. Paulson, Björn B. .Jónsson, yfirskoðunarmenn. 

SkólamáliS síðan all-mikið rœ 'Á og þeim umrœðum eigi lok- 
ið fyr en á næsta fundi. 

7. fundr, sama dag, utn kvöldið. 

Framhaldið umrœðutn í skólamálinu.—Nefndarálitið samþ. 

Minnisvarð'i d leiði séra Páls heit. Þorlákssonar. 

þtaö mál hefir legið yfir frá því fyrir nokkrum árum. j)á 
var á kirkjuþingi í því kosin 3 manna nefnd. Og við hana var 
nú hœtt 2 nýjum mönnum, þeim séra Jónasi A. Sigurðssyni og 
séra Birni B. Jónssyni. Gömlu nefudarmennirnir etu: séra Jón 
Bjarnasor,, séra Friðrik J. Bergmann og Friðjón Friðriksson. 

Fram var tiutt tillaga um, að samin væri 

Viffauki viff áuJcalög lirfcjufélagsins, 
þess cfnis, að sett skyldi standandi nefnd til jtess í nafni kirkju- 
félagsins að prófa presta eða prestaefni, sem ganga vildi í þjón- 
u.stu fjelagsins. Samþj kkt og vísað til 3 manna nefndar, setn 
í voru þeir séra Steingrímr þorláksson, séra Hafsteinn Pétrs- 
son og séra Friðrik J. Bergmann. 

o n 






■77— 


8. fundr, þriSjudag 27. Júní, kl. 9 f. m. 

Nefndarálifc í inálinu um við'auka við aukalög kirkjufélags- 
ins lesiö upp og lagt fram svo hljóðanda: 

Pað er brýn skjlda kirkjufélagsins að afstyra peim ófögnuði, 
að svo miklu leyti, sem í þess valdi getr staðið, að nokkrum presti 
yröi framvegis unnt að takast prestspjónustu íi hendr í kirkjufé- 
íaginu, án pess trúarsannfæring lians væri að öllu leyti hin sama og 
þess, og að vinna nokkrum söfnuðum annað eins andlegt tjón og 
íeiða f>á út í aðrar eins hörmungar, og séra Magnús J. Skaítasen 
liefir valdið söfnuðum sínurn í Nyja Islandi með liinu hryggilega 
trúarfráhvarfi sínu. 

Vör leyfum oss pví að ráða þinginu til að bœta eftirfylgjandi 
lagaákvörðun við aukalög kirk jufélagsins: 

Áðr en nokkur prestr, sem eigi hefir áðr verið í þjónustu 
kirkjufélagsins tekr við starfi sínu í nokkrum söfnuði pess, skal 
forseti og varaforseti, eða í forföllum annars hvors skrifari, ásamt 
einum leikmanni, er til pess skal kvaddr af hinum tveimr, eiga 
samtal (colloquium) við prestinn um skilning hans á kcnningum 
kirkju vorrar, samkvæmt guðs o;ði og trúarjátningum lútersku 
kirkjunnar. Ef pessir prír menn skyldu í einhverju tilfelli komast 
að peirri niðurstöðu, að slíkr prestr væri óhœfr til að gjörast 
prestr í kirkjufélaginu sökum villukenningar sinnar, er pað skylda 
[ieirra að sjá svo um, að hann taki öldungis ekki við prestskap 
iunan kirkjufélagsins. 

Nefndarálitið óbreyfct samþykkt. 

Reikningr yfir fjárhag „Sameiningarinnar," tímarits 
kirkjufélagsins, lesinn upp og lagðr fram rannsakaðr og stað- 
fcstr af yfirskoðunarmönnum. Sýndi hann, að blaðið var í 
S81,8G skuld, en átti jafnframt úti standandi hjá áskrifendum 
S1362.55 (nl. fyrir 5. árg. $173.00, fyrir 6. árg. $160.35, fyrir 7. 
árg. $328.70, fyrir 8. árg. 700.50). — Kaupendr að 8. árg. taldir 
755. 

I útgáfunefnd blaðsins allir endrkosnir, sem voru síðast 
liðið ár: séra Jón Bjarnason, Páll S. Bardal, séra Friðrik J. Berg- 
mann, séra Hafsteinn Pétrsson, séra N. Stgr. þorláksson, Magn- 
ús Pálsson, Jón Blöndal. 

Ferðakostnaðr kirkjuþingsmanna. 

I J’ví máli lagt fram svo hljóðanda nefndaráljt: 

Vér liöfum að eins fengið úrskurði 6 safnaða í pessu máli. 
Tveir eru ákveðnir með pví fyrirkomulagi, að kirkjufélagið borgi 
slíkan ferðakostnað. Tvoir álíta, að kirkjufél. ætti að einliverju 
leyti að létta kostnað fjarlægra safnaða með fjárstyrk, og fara frain 



á, að kirkjuþÍDgið gjöri sampykkt í p>si átt. Tveir liafa greitt at- 
kvæði s'i móti fyrirkomulaginu. 

Yér nefndarmenn álítum sjálfsagt að byggja tillögu vora í 
málinu á þessum úrskurðum safnaðanna. Tillaga vor er p>ví sú, að 
kirkjufélagið liér eftir borgi járnbrautarfsirgjald erindsrekaá kirkju- 
ping, og til p>ess að mœta peim útgjöldum, leggi gjald á söfnuði 
sína að hlutfalii við tölu p>eirra fulltrúa, sem p>eir hafa heimild til 
að senda á p>ing. 

Samþykkt eftir nokkrar umrœSur, að málinu sé aftr vísað 
til safnaöanna upp á það, að þeir láti erindsreka sína flytja vilja 
sinn inn á kirkjuþing að ári. 

Einnig kom sú tillaga fratn, að kirkjuþingið til bráða- 
byrgða samþykki, stð forseta sé veitt vald til að veita fjarlægum 
og fátœkurn söfnuðum, er um þsrð kynni að sœkja, allt að $25 
styrlc alls á ári úr kirkjufélagssjóði, til að senda erindsreka á 
kirkjuþing, svo framarlega sem fé er fyrir hcndi. 

d’illagan samþykkt. 

Samþykkt, að hin kjörna nefnd í málinu út af minnisvarða 
á leiði séra Páls heitins þorlákssonar skyldi vera standandi ncfnd. 

9. fundr, sama dag, kl. 2 e. m. 

Löggilding Tcirkj ufélagsins. 

í fyrra var samþykkt, að kirkjufélagið skyldi löggilt sam- 
kvæmt þar að lútandi lögum í Norðr-Dakota. En enn var það 
þó eigi orðið að framkvæmd sökum ýmsra örðugleika, er mönn- 
um voru ókunnir í fyrra. Frá þessu skýrði nú nefnd sú, er sett 
var áðr í málinu, og korn fram hending utn það, að nauðsynlegt 
myndi að löggilda félsigið bæði innan Bandaríkja (N. Dak.) og í 
Canada, og að líklega myndi eigi unnt að fá á þessu fulla fram- 
kvæmd, fyr en að tveim kirkjuþingum liðnum. En í von um, að 
löggildingin kœmist þó á á komandaári, voru fjárhaldsmennfyrir 
kirkjufélagið kosnir, þessir þrír: séra Jón Bjarnason, séra Haf- 
steinn Pétrsson og Arni Friðriksson, og til vsira í hinna stað: 
Jón Blöndal, Friðjón Friðriksson og Kristján Jónsson. 

Kavp á bókasafni séra Eggarts heitins liriem. 

Ncfndin, sem kvödd hafði verið til að lcita samskota meðal 
kirkjuþingsmanna til bókasafnskaupanna, skýrði frá, að hún 
hefði fengið @208.00 í loforðum og hxgði fram skrá yfir upphæð- 
ir þær, er ltver einstakr hefði lofað jseirra, er tekið lief'ði þátt í 
samskotunum. 



—79- 


Lín á IdrJcjum. 

Erindsreki Brandon-safnaðar kom mcð fyrirspurn um það, 
livorfc kirkjuþingiö væri með því eða mijti, að ncfndr söfnuör 
lánaði söfnuði ineð annarlegri trúarjátning kirkju sína. Mc.ð 
því að svona löguð mál liggja að sjálfsögðu undir úrskurð for- 
seta, ]iá var samþykkt, að forseta (varaforseta) væri falið, að 
gefa nefndum söfnuði skriflega leiðbeining viðvíkjandi þessu 
kirkjulánsmáli. 

Nœsta Jdrkjuþing 

var ákveðið að iialdið skyldi í Víkr-söfnu&i samkvæmt tilboði 
þaðan. 

(þess skal í sambandi við þessa ályktan getið, að kirkju- 
þing þessa árs varð eigi haldið i St. Páls-söfnuði í Minnesota 
fyrir þá sök, að sú fargjaldslinun fékkst eigi, scm sett var í 
fyrra sem skilyrði fyrir því, að nefndr söfnuðr yrði kirkjuþings- 
staðr í ár. Og svo bauðst Winnipeg-söfnuðr ýmsra orsaka 
vcgna til þess, að taka á rnöti kirkjuþingi þessu í staðinn fyrir 
söfnuðina í Argyle, sem til vara höfðu í fyrra boðið þessa árs 
þingi til sín, ef það gæti eigi orðið haldið þar syðra. Argyle- 
söfnuðirnir höfðu síðr en ekki á móti því, og þannig lenti þetta 
kirkjuþing óvænt fyrir rás viðburðanna í Winnipeg í staðinn 
fyrir annaðhvort í St. Páls-söfnuði eða hinum tveim sainliggj- 
andi söfnuöum í Argylebyggð.) 

í skólanefndina allir endrkósnir, sem áðr voru: séra Jón 
Bjarnason, séra Friðrik J. Bergmann, séra IJafsteinn Pétrsson, 
Friðjón Friðriksson, Magnús Pálsson. 

Standandi fimm manna nefnd kosin út af sunnudagsskóla- 
málum kirkjufélagsins og öðrum máluin, scm fyrir kynni að 
koma. Prestarnir allir 5, sem á þinginu voru, kosnir í þá nefnd. 

Yfirskoðunarmenn kirkjufélagsreikninganna kosnir: Yil- 
helm H. Pálsson og séra Björn B. Jónsson. 

ASe.tlaðar tekjur fyrir kirkjufélagið á komanda ári $150.00. 

Séra Friðrik J. Bergmann endrkosinn sem Engl. Corresp. 
secretary. 

Kirkjuþingið þakkaði Winnipeg-söfnuði fyrir móttökuna, 
varaforseta fyrir stjórn mála á þingi og utanþings, og ritstjóra 
Einari Hjörleifssyni fyrir bókan gjörðabókar. 



—80— 


Fyrirlestrar. 

A lausardaffskvöldiS 24. Júni ílufcti séra Friðrik J'. Bern;- 
inann fyrirlestr á kirkjuþinginu um gamla testamentið', sérstak- 
lega til skýringar ýmsum stöðum þess, sern helzfc verða fyrir á- 
rásum vantrúarmanna. — Annan fyrirlcstr flutti séra N. Stein- 
grímr þorláksson á mánudagskvöldið 26. s. m, Efni þcss fyrir- 
lestrs var: Kristr o< ) gamla testamentið. 

Almennar umrœður 

í'ðru fram á þriðjudagskvöld 27. Júní um Jcristilegt umburtSar- 
lyndi. Séra Hafsteinn Pétrsson hélt inngangsrœðuna, Vilh. 
H. Pálsson stýrði umrœðunum. 

Sama dag, seint um kvöldið, var kirkjuþinginu slitið sam- 
kvæmt vanalegu þinglokaformi. 

Prestvígsla. 

A sunnudaginn 2ö. Júní vígði varaforseti, séra Friðrík J. 
Bergmann með aðstoð hinna prestanna í hádegisguðsþjónustunni 
hina tvo kandídata: Jónas A. Sigurðsson til prests í Vídalíns- 
söfnuði og Pembina-söfnuði í Norðr-Dakota, og Björn B. Jóns- 
son til missíónsprests kirkjufélagsins. Hinn fyrnefndi kandídat 
prédikaði á eptir vígslunni í söinu guðsþjónustunni, hinn síðari í 
guðsþjónustunni um kvöldið. 

Séra Hafsteinn Pétrsson flutti alfarinn tíl Winnipeg rétt fyrir kirkjuþing, I 
samfélagi við séra Jón Bjarnason veitir hanc Winnipeg söfnuði prestþjónustu. 
Ailressa hans er 588 Fourth Ave N. Winnipeg Man. Can. 


Lexíur fyrir sunnudagsskólann; þriðji ársfjórðungr I893. 

10. lexia, sunnud. 3. Septembtr: Páll líðr skipbrot (Post. gjörn. 27, 30—40). 

11 . lexfá, sunnud. 10 . September; l'áll i Róm (Post. gjörn. 28 , 20 — 31 ). 

12 . lexía, suunud. 17 . September: Persónuleg ábyrgð (Rómv. 14 , 12—23). 

13. lexía, sunnud. 24. September: Vfirlit. 

Sæbjiirs, mánaðarblað með myndum, 1. árg. Ritstjóri séra O. V. 
Gíslason. Kostar 60 cts. Fœst hjá ritstjóra Isafoldar. 

SllllIlUllfni'il hafa Kr. Ólafsson, 575 Main St., Winnipeg,, Sigfús Berg- 
mann, Gardar, N.D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. í hverju blaði 
mynd af einhverjutn merkum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 

KIliKJUBLAÐlÐ , ritstj. séra J>órh. Biarnarson, Rvík, 3. árg. 1893, c. 15 arkir- 
auk ókeypis fylgiblaðs, „Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 íts. og fæst hjá W.H- 
Paulson, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dak., og G.S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. __.__ 

,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrhcimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Páll S. Bardal, FriSrik J. 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. porláksson, Magnús l'álsson, Jón Blöndal. 


I'RENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG, 




